
Mánaðarrit til stuðuings frjálslegri trúarskoðun. 



Ritstjóri: MAGN. J. SKAPTASON. 


1 . 1 

GIMLI, MAN. JUNI 1893. 

6 . 


* Fermingarrœða 

ílutt að Gimli vorið 1893, af Magn. J. Skaptasou. 

K ÆRIJ t)örn!. Xú standið þið á vegamótum, sem stundum er 
k'allað, þið eruð að stíga eitthvert liið þýðingarmesta spor í Jífi ykk- 
ar. Ekki svo að’skilja, áð fermingarathöfnin sjálf eða fenningar-eið- 
urinn, eða loforð þau, seip þið nú bindist, sé þetta spor, sem ég á 
við. Vér skiljum svo flestir fermjnguna þannig, að loforð það, sem 
þið ætlið að inna af hendi í dag sé ekki hið sama og eiður, því að 
væri það þannig, þá væri hver einasti maður, sem’hór er inni í dag 
og til aldúrs er kominn, eiðrofi orðinn og það mörgum sinnum; og 
þótt ykkur finnist þetta kannske mikið sagt og málið sé harla þýð- 
ingarnjikið, ef litið er á það á. þenna hatt, þá er þo malið engu að 
síður mikilvægt, stundin er engu síður og öllu fremur mikilvæg og 
hátignarleg fyrir yKkur sjálf og alla þá, er að ykkur standa, þó nð 
eiðurinn undan falli, sem eiður, svarinn hinni æðstu veru. Sporið, 
sem ég ætla að henda ykkur á, að þið eruð nii að stíga, er það, að 
•þið takið á herðar ykkar upp frá þessu alla ábyrgð verka ykkar, á— 
byrgð á hugsunum, orðum og gjörðum. Þið ætlið nú og hljótið nu, 
að standa eður falla á yKkar eigin verk,um. Upp frá þessu verða 
það ykkar eigin gjörðir, sem munu dæma ykkur. 

Hingað til hafið þið verið lijá foreldrum, vinum eða vanda— 
mönnum, þið hafið lítið þurft að hafa fyrir lífinu, ykkur hafa vérið 
fengin föt og fæði, þið hafið lítil mök átt við heiminn umhverfis 
ykkur, þið hafið verið varin fyrir hinum kalda gusti hans, feður og 
mæður eður aðrir vandamenn hafa ráðið ykkur og stjórnað ; það má 





— 82 — 


segja, að þið hafið að miklu leiti lifað upp á þeirra ábyrgð. En 
einlægt hetír stefnan verið sd, að búa ykkur undir þenna dag, und- 
ír þessa stund, er ykkur væri sleppt sjálfráðum út í lífið. Nú eig- 
ið þið, að fara að reyna það. Xú eigið þið, að fara að standa á 
ykkar eigin fótuin. Ef að þið vilduð spyrja þá, sem eldri eru en 
þio, þá sem búnir eru að reyna mæðu og mótköst líf’sins, ef að þið 
vilduð spyrja gamla manninn eða gömlu konuna einhverja, hvort 
þeim finnist það nú vera satt, að þetta spor ykkar væri þýðingarmikið ; . 
þá mundu þau fljótt svara: „Gættu þíu barn í Guðs nafni, er þú 
tekur að þér ábyrgð þinna eigin verka; gleymdu því aldrei, er þú 
hefir einusiirni gengist undir það loforð, því svo sannarlega sem Guð 
er til á himnum uppi, þá verður reikningsskapar af þér krafist; verk- 
in fylgja þéi’, verkin dæmr þig bæði hér og síðar.“ Mörg eru túr- 
in, mörg eru andvörpin, sem þau optlega kosta verkin, sem vér 
fremjum og orðin, sem vér tölum. Optlega óskum vér þess árum 
sarnan, að véi' hefðum ekki gjört hitt eður þetta, en töluð orð og 
unnin verk verða ekki aptur tekin, þótt yfir þau megi bæta, en sú 
bót kostar optlega bæði blóð og tár, og opt er það svo, að fyrir 
manna sjónum er ómögulegt, alls ómögulegt að bæta upp hið illa, 
sem maður liefir gjört. Allt til þessa hefir líf ykkar verið undir- 
búningstími undir þessa stund. Foreldrar og vinir hafa verið að 
reyna, að búa ykkur undir hana, hafa verið að fræða ykkur um það, 
er ykkur reið mest á að vita, hafa verið að útbúa handa ykkur leið- 
arstein svo að þið sæjuð veginn, sem þið eigið að ganga. Þau hafa 
frætt ykkur um hinrnafóðu rinn og veginn til hans, um guðsríki í 
ykkur sjálfum', um Krist og réttlætið og kærleikann. Hversu hafið 
þið nú veitt því athygli ? Hvernig ætlið þið nú að nota þessa 
fræðslu? Eða ætlið þið, að nú só nóg búið að læra, nú byrji tírni 
starfsins og framkvæmdanna, gleðinnar og skemmtananna ? Ef þið 
lrafið ætlað það, þá er illa farið. Ef þið ætlið, að þið séuð búin að 
fræðast nóg um réttlætið og kærleikann og skyldur ykkar við Guð 
og menn, þá væri sannarlega betra, að þið stæðuð ekki hér á þess- 
ari stundu. Það sem af er, það er að eins undirbúningur, alla ykkar 
æfi eigi þið að læra, að tigna Guð og elskr mennina, alla ykkar æfi 
eigið þið að verja því, eða framkvæma það í lífinu, sem þið lærið ; 
alia ykkar æfi eigið þið, að reyna að fullkomna ykkur í öllu góðu ; 
alla ykkar æfi eigið þið, að stríða við hið ófullkomna eðli í ykkur 
sjálfum, við bresti ykkar og sþillingu;. og þetta stríð heldur áfram 
meðan æfin endist, aldrei vorður hlé á' því, aldrei megið þið gefa 
■wpp þessa baráttu. Þó' að þíð kannske sigrið um stund, þá megið 



—83— 


jþíð ekki œtla, að þar með sé allt búið, því einlægt veltur lífið á- 
fram, einlægt rís upp ein alda freistinganna, þegar önnur fellur; 
syndin, breiskleikinn liggur æ sem þröskuldur við fætur ykkar og 
ógnar ykkur með falli, en í hvort skipti, sem þið vinnið sigur, 
viunið sigur yfir ykkur sjálfum og ykkar eigin ófullkomnleika, þá 
verður baráttan léttari á eptir. 

Ég minntist á syndina, þið hafið verið börn og eruð það 
raunar enn þá, en í því trausti fylgja nú foreldrar og vinir ykkur 
hingað, að þið séuð farin að þekkja greinannun góðs og ills. Þið 
eruð fiirin að smakka á eplinu af skilningstrénu góðs og ills. Barn- 
ið, óvitinn, gjörir optlega það, sem er saknæmt, það, sem er ljótt 
og illt, það, sem er synd, en þó syndgar það eigi af því, að það 
hefir eigi vit á, að það sé synd, sem það er að gjöra. Það hefir 
eigi vit á því, að það sé að fremja neitt illt. Eplið er þekkingin, 
þið hafið bragðað á því meira og minna, og eins og sagt er um 
Adam og Evu, að þau færu að syndga, er þau biögðuðu á þessu 
epli, eins er um ykkur, að nú, er þið hafið vit á að greina rétt frá 
a-öngu, þá kemur ábyrgðin og þá kemur syndin, þegar brotið er á 
móti betri vitund. 

Nú vil ég biðja ykkur kæru börn, að vera minnug þess, er 
þið hafið numið, að láta eigi úr liuga falla þær áminningar og að- 
varanir, sem foreldrar og vinir hafa gefið ykkur. Því r,ð eins verða þær 
ykkur til góðs, að þær hafi áhrif á líf vkkar og breytni. Optlega 
hafa foreldrar ykkar heitt og innilega hiðið Guð, að annast ykkur, 
að leiða ykkur sér við liönd, að stýra göngu ykkar á hinum liálu 
brautum lífsins, að gæta ykkar við freistin gum og falli, að líkna 
ykkur og leggja eigi á ykkur havðan dóm, verið minnug þess og 
gleymið eigi ást þeirra, er hefir Kuúð fram beiðni þessa, en minn- 
ist. um leið hins, að þið sjálf með ykkar eigin verkum kallið eigi 
yfir ykkur harðan dóm, því, ef að þið gjörið það, þá ónýtið þið og 
að engu gjörið aðvaranii, bænir og áminningar ástvina ykkar. Ast- 
vinir ykkar og fræðendur hafa sagt ykknr frá föðurnum á himnum, 
sem elsKaði yKKur öll bömin sín með meiri og helgaii elsku, en 
noKKur jarðnesk móðir getur elsKað harnið sitt Þið eruð öll hans 
synir og dætur, þið eigið að sivoða hann, sem ykkar elskulegan föð- 
ur, þið eigið að líta upp til hans með lotningu og kærleika, og 
þið eigið að keppa eptir, að komast sem næst honum, það ætti að 
vera yKKur jafn eðlilegt, eins og barninu unga að keppa- í fang 
ástkærar móður. YKKur hefir verið sagt frá Kristi. Minnist lians 
og kenninga hans og lífernis Imns og kærleika hans. Kristur sýnir 



—84— 


yKkur leiðina tíl Guðs ykkar fóður á himnum, hann segír yKKur, 
hvaða samhand sé á milli yKKar og hans, hann segir yKKur frá 
Guös ríki og hvar það sé að finna. Hann segir yKKur hvernig þið 
eigið að tiibiðja Guð og' hvernig þið eigið að verða honum vel- 
þdknanleg. Minnist þess að fylgja nú hans kenningu og dæmi. 
Kristur segir yKKur: að Guðsríki sé eigi neínn sérstakur staður, 
hvorki á himnum uppi né jörðu niðri, heldur sé það hið innra á- 
stand mannlegrar sálar, ‘Guðs ríki er hið innra í yður‘ segir hann. 
Þegar hjörtu yKKar erti hrein, þegar þíð elskið hæði Guð og menn- 
ina eins eg Kristur hefir sagt yKKur, þegar þið ljáið rúm í hjört- 
um yKKar öllum góðum og veglegum hugsunum, en hryndið hurtu 
hinum óhreinu öndum, sem eigi eru annað, en vondar hugsanir og 
fýsnir. Þegar þið leitið sannleikans í hverju einu og leitist við, að 
lifa honum samkvæmt, þá eru hjörtu yKKar hrein og þá er Guðs 
ríkið einmitt hið innra í sjálfum yKKur. Þið þurfið því eigi að 
fara til fjarlægra hnatta eða heima, þið þurfið eigi að deyja eður 
skilja við líkama þennan, til þess að finna Guðs ríki, þið þurfið eigí 
að leita annar&taðar, en í yKKar eigín hjarta, því þar er það, og 
þar aðeins getið þið fundið það. 

Kristur sagði oss og yKKur frá föðurnum á hæðum, hvernig 
þið væruð synir hans og dætur, eðli af hans eðli, partur af lians veru. 
Þið skuluð því eigi ætla, að óendanlegur geymur sé á millí yKKar 
og Guðs, því í honum lifið, hrærist og eruð þið. Hann er yKKur 
jafnan nálægur með sínum kærleika, og með sinni hjálp, ef þið eigi 
viljið hrinda honum frá ykkur; en það gjörið þið í livert skipti, 
sem þið hneygist að hinu illa, í hvert skipti, sem hinir illu andaí’ 
eður hinar vondu hugsanir fá vald yfir yKKur; því það get ég 
sagt ykKur, að kemur mjög opt fyrir. Yér getum séð það dags 
dagiega, ef vér gætum að því, hvernig andar þessir fií vald yfir 
mönnum og gjöra aðskilnað milli þeirra og Guðs. Með því að gjöra 
Guðs verk, þá verðið þið honum velþóknanleg annars eigi, því það 
megið þið vita, að hinni heilögu og hátignarfullu veru, sem vér 
köllum Gnð getur ómögulega geðjast það, sem er ljótt svívirðilegt 
oa vont. 

Kristui' sagði oss, að það væri eigi hin sanna tilbeiðsla á 
Guði, að tigna hann með útvortis serimonium á Farisea-vísu eða 
með neinu útvortis látæði öðru, en breytni manna. Guð . ætti að 
tilhiðjast í anda og sannleika, ef að hjartað er eigi með í tilheiðsl- 
unni, þá er tilheiðslan ónýt. Þið dýrkið Guð með því, að elska 
mennina þið hlýðið boðum hans mcð því sama. Kristur sagði við 


■85— 


LÖgvitringinn: „Elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta og 
afallri sálu þinni og af öllu hugskoti þínu. Þetta er liið fyrsta og æðsta 
boðorð, og þessu líkt er hitt; elska skaltu náungann eint og sjálf- 
an þig, í þessurn tveimur boðorðum er innifalið allt lögmálið og 
spámennirnir.“ Kristur var svo fráhverfur liinni gömlu bókstafs og 
helgisiðadýrkun Gyðinga, að hann breytti og endurbætti eitt og 
annað í Móseslögum. Eylgið Kristi kæru börn og takið ykkur 
liann til fyrirmyndar og eptirdæmis. Minnist þess hvernig hann 
sagði, að þið ættuð að breyta við aðra: „Allt sem þér þér viljið að 
mennirnir gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra.“ Ef þið fylgið 
því í lífi ykkar, þá gjörið þið öðrum éigi órétt, þá særið þið eigi 
annara hjörtu, þá haldið þið eigi lýginni á lopti, þá spillið þið eigi 
friðinum meðal nágranna ykkar eður vina, þá getið þið lifað í friði, 
eindrægni og bróðurlegum kærleika við aðra, að minnsta kosti vitið 
þið það þá með sjálfum ykkur, að þið eruð eigi völd að því, þótt 
illa eður aflaga fari. 

Og umfram allt verðið þið að hugsa til þess og muna vel 
eptir því, að liafa aldrei, að búa ykkur aldrei til lágar eður óvirðu- 
legar hugmyndir um Guð. TJtrýmið úr hjörtum ykkar öllum lág- 
um hugmyndum um Guð, látið aldrei niðurlægjandi orð um himna- 
föðurinn koma í huga eða á varir ykkar. Það hefir merKur maður 
sagt, að hann þyrfti eigi annáð, en að þekkja hugmyndir manns 
eins um Guð, þá þokkti hann einnig þenna hinn sama mann. Það 
er engin hætta á því, að þið hafið nokkurn tíma of háar eða veg- 
legar hugmyndir um skaparann. Hann er allt hið besta, veglegasta, há- 
leitasta, hreinasta, ráttlátasta og kærleiksfyllsta, sem þið getið hugs- 
að ykkur. Og því hærri og veglegri hugmyndir, sem þið hafið um 
hann, því léttara verður ykkur að nálgast hann, eins og þið hins- 
vegar eigið örðugra og örðugra með það og fjarlægist hann einlægt 
meir og meir, eptir því, sem þið hugsið ykkur hann ófullkomnari. 
Hefjið ykkur því til hans, svo hátt sem þið getið, í kærleikanum, 
dygðunum, sannleikanum og þekkingunni, einlægt getið þið haldið 
áfram að fullkomnast um eilífar tíðir; ykkur kemur eigi til hugar, 
engurn okkar kemur til hugar, hvað oss muni fyrirbúið að lokum, 
en að það sé óendanlega miklu hærra og veglegra enn almennt hefir 
verið ætlað liingað til, það er mín trú. Lífið er ekki ríti við dauð- 
ann; það stekkur enginn yfir í eilífa sælu eða eilífar kvalir við 
dauða sinn. Það væri á móti öllu viti og skynsemi. En áfram ein- 
lægt hærra og hærra er leiðin, sem liggur fyrir oss. Ég vona menn 
ætli nú ekki að ég sé að halda fram eilífri útskúfun, þótt ég bæti 



því við, að vondu verkin og vondu hugsanirnai' eður hinir vondu 
andar, sem stundum grípa oss, dragi okkur einlægt neðar og neðar 
og heimti hlífðarlaust endurgjald fyrir öll vor fólsku og glópsku- 
Verk. Endurgjaldið, hegningin kernur ýfir oss, þar á er enginn 
minnsti eíi, og að hún er sár og bitur, sem bruna kvalir, það get- 
um véi' því betur séð, sem vér optlega grátum brennandi tárum yfir 
illsku vorri hér, þar sem vor eigin ófullkomnun og synd dregur þó 
alla beiskjuna úr þessari tilfinningu. En aðalstefnan er einlægt upp 
á við, gegnum hörmung og þraut, gegnum gleði eða tár, fyrir sjálfs 
afneitun og sigur' yfir vorri eigin ófúllkomnun. 

Kæru börn ! hingað, að þessum merkjasteini hafa nú foreldr- 
ar og aðrir vinir fylgt ykkur á lífsleið ykkar; með viðkvæmum 
hjörtum skilja þeir nú við ykkur, árna ykkur nú allra heilla, og 
biðja af hjarta hinn alvalda föður og skapara himins og jarðar, að 
vera með vkkur á leiðinni, að halda hendi sinni yfir ykkur, að 
gæða anda ykkar öllum góðum og göfugum hugsunum. Gangið 
fram kæru börn í elskunni og traustinu til hans, og hafið það ætíð 
hugfast, að hans alskyggna auga sér hvert eitt verk yickar, hverja 
eina huldustu hugsun ykkar, gangið ætíð fram svo í líferni ykkar, 
sem þið gengjuð frammi fyrir Guði. Takið Jesúm Krist ykkur til 
fyrirmyndar. Leitið Guðs í bæninni, talið við hann eins og þá 
börn tala við elskaða foreldra, hugsið sí og æ til þess, að þið eruð 
hans börn, að ekkert getui' slitið ykkur frá honum, ef þið leitið 
hans í anda og sannleika, ef þið vinnið hans verk með því, að iðka 
kærleikann og efla sannleikann. Hlúið sem mest að guðsríkinu í 
ykkur sjálfum. 

Nú kveðjum vér ykkur og óskum ykkur til heilla á lífsleið- 
inni. Guð á hiínninum annist ykkur og gæti ykkar. Hann leiði 
og styrki oss alla og láti oss alla sjá leiðina til sín. Fylgjum Kristi 
svo finnum vér Guð. I Jesú nafni. Amen. 


—87— 


Hvað gerir menn sæla? 


Hvorki er ]oað auður né veraldar völd 
ei virðing né prakt nokkurs- konar, 
sem frið stráir himneskum fjörsins á kvöld 
með fullnægju sérhverrar vonar. 

Nei, það eru hjörtu svo hugrökk og sterk, 
sem hata ’ið falska og lága; 
en helga sitt líf til að vinna þau verk, 
sem verkar hið göfga og háa. 

Allt lífið er reynsla, þess reynslan her vott, 
svo reyndu að stríða og vinna ; 
þó stórt þú ei vinnir sé verk þitt trútt, gott, 
það vert er meir þúsunda hinna. 

M. J. Benedictsson. 


Hugleiðingar um ritninguna. 

[Framhald.] 

Hin fyrsta hugmynd um Guð, sem vér finnum hjá Gyðing- 
um (og sú hugmvnd hélst við hjá þjóðinni allt fram um herleiðing- 
una eptir 600 f. Kr.) er sú, að Guð þeirra, Jehóva, var ekki liinn 
eini Guð, heldur var hann einn af mörgum guðum, on æðri, en all- 
ir aðrir guðir. Þannið segir í 2. Mósesbók 15, 11. : „Drottinn ! 
hver er, sem þú, meðal guðanna ?“ og í 1. Konungab. 8,23.: ,,Eng- 
inn guð er sem þú, á himninum yfir, eða jörðunni undir.“ Þegar 
Móses fer að boði drottins til Faraós og heimtar það, að hann sleppi 
Israelsmönnum, þá kallar hann eigi Jehóva hinn eina guð í alheim- 
inum, heldur ,,Guð Hebreanna.“ Þegar liin tíu laga-boðorð eru rit- 
uð á Sinai, þá er Guð ekki látinn segja: „Eg em hinn einastiguð, 



— 88 — 


cnginn er guð, nenia eg“ heldur þetta: ,,Eg em drottínn, þinn 
guð, Jjú skalt eigi hafa aðra guði, en mig.“ Og hendir ]pað á, að 
Gyðingar fimdu eigi að því, þótt aðrar þjóðir hefðu aðra guði og- 
dýrkuðu þá; hitt þótti þcim óhœfa að þeir, Gyðingar, skyldu dýrka 
aðra Guði, en Jehóva, guð þjóðar sinnar. Hvað eptir annað, um 
fieiri hundruð ára, sjáum vór, að Gyðingar „falla til sKurðgoðadýrk- 
unar“, en þetta fráfall þeirra var þó eigi talið guðleysi, sem vissu- 
lega hefði verið, ef að Jehóva liefði verið talinn hinn eini sann i 
Guð. Það er talið fráfall frá guðinum, sem leiddi þá hurt úr 
Iigyptalandi og hjálpaði þeim á ýmsan hátt, og þeir þessvegna voru 
skuldbundnir að t-ilbiðja, rétt eins og þeir væru að gjalda gamla 
skuld. 

Til þess að sjá, hvernig guðshugmynd Gyðinga breytist og 
fullkomnast, skulum vér nú taka nokKur dæmi. Fyrst skulum vér 
taka dæmi, er sýna hugmynd um líkamlegan og svo aptur um óIík- 
amlegan og andlegan Guð. 

• 0g, er Móses kom að tjald- 
iuu, þá seig skýstólpinn niður 
og nam staðar við tjalddyrnar og 
drottinn talaði við Móses aug- 
liti til auglitis, eins og maður 
talar við mann. 

2. bók Móses 33, 9-11. 

Og enn sagði drottinn : Sjá ! 
hér er staður hjá mér; þú skalt 
standa upp á berginu, en þegar 
mín dýrð fer fram hjá, vil eg 
láta þig standa í bregskorunni, og 
mun eg byrgja þig með hendi 
piinni, uns eg em kominn frarn 
hjá; en þegar eg tek mína hönd 
frá, þá muntu sjá á bak mér, en 
mitt auglit verður ekki séð. 

2. bók Mósesar 33, 21—23. 

Þá getum vér og fært til dæmi upp á siðferðislega þroskun 
guðshugmyndarinnar. I fyrstu hefir hún verið frcmur lág eu smátt 
og smátt hreinsast. 

„Og sjá! Drottinn hefir nú 


Mundi Guð í raun og veru búa 
á jörðinni? Sjá! himininn og allra 
himnanna himnar taka þig ekki, 
hvað þá þetta hús, sem eg hefi 
bygt. 1. Kon. 8, 27. 

Hvert get eg farið frá þínum 
Andai hvert fiúið frá þínu aug- 
líti? Eari eg upp í hímininn, þá 
ertu þar ; gjöri eg undirdjúpin 
að mínu iegurúmi, þá ertu þar 
Tæki eg vængi morgunsroðans 
og byggi við hið yzta kaf,einnig 
þar mundi þín hönd leiða mig 
og þín hægri. hönd lialda mér 
fostum. Sálm. 139, 7—10. 


Satt ei’ Drottins orð og allt 


lagt lyga anda í munn þessara 
þinna spámanna. 

2. Kon. 18, 22. 

0g Drottinn sagði: Eg skal 
láta þessa þjóð hafa það lán hjá 
Egypskum, að þá þér fai'ið í 
burt, skuluð þér eigi tómhentir 
fara, því hver kona skal fá að 
láni hjá grannkonu sinni og sam- 
býliskonu silfurker, gullker og 
klæði og það sama skuluð þér 
láta sonu yðar og dætur í burtu 
bera. — Þetta gjörðu þeir 
Egyptska viðskila við. 

2. bók Mósesar 3, 21—22; 

11, 2—3; 12, 35—36. 


hans verk trúfast. Sálm. 33, 4. 

Lygavarir eru Drottni andstygð, 
en þeir, sem sannleik yðka eru 
honurn velþóknan. 

Orðskv. 12, 22. 

Drottinn ! hver mun setjast í 
þína tjaldbiíði hver mun búa á 
þínu heilaga fjalli? Sá,semfram 
gengur flekklaus, gjörir rétt og 
talar sannleikann af hjarta. 

Sálm. 15, 1—2. 


Næst skulun vér taka til fórnir og brennifórnir og sýna 
hvernig Gyðingar hugsuðu sér að þær væru Guði velþóknánlegar 
og aptui' á móti aðra staði er sýna að Guði hefir enga velþóknun á 
fórnargjörðum. Prestar Gyðinga héldu mikið upp á fórnir en spá— 
mennirnir eigi, enda hefir það jafnan verið svo að prestar hafa unn- 
að bókstaf og kreddum, en spámenn eða skáld anda og frelsi. 


Kói bygði þá Drottni altari og 
tók af öllum hreinum dýrum og 
hreinum fuglum og oflraði brenni 
fórn á altarinu. Og Drottinn 
kenndi þægilegan ilm og sagði 
í hjarta síuu: eg vil eigi framar 
bölva jörðinni aptur fyrir mannins 
skuld. 1. bók Móses 8, 20—16. 

Sem brennifórn Drottni til sæts 
ilms skuluð þér þá færa tvo unga 
uxa, einn hrút, 7 ársgömul ung- 
lömb. 4. b. Móses 28, 27. 

Skuluð þér þá færa brennifórn, 
eldfórn Drottni til sæts ilms, 13 
unga uxa 2 hrúta og 14 ársgömul 


Þú hefir engavild á fórnum, 
annarsmundi eg greiða þér þær; 
á brennifórn hefir þú eigi vel- 
þóknan. 

Sálm. 51, 16. 


Hvár til skulu yðar mörgu 
fórnir? Eg em leiður á brenni- 
fórnum hrútanna og feiti alí— 
fjársins. Eg hefi enga lysting á 
blóði uxanna, lainbanna og hafr 
anna. Esaj. 1, 11. 

Með. hvað skal eg koma fram 
fyrir Drottinn? Hefir Drottinn 
þóknun á 1000 hrútum,á 10,000 



—90— 


hrútlömb. 4. b. Móscs 29, 13. viðsmjörslækjum?—Hvað beimt- 

ar Drottinn annað af þór en að 
gjöra rétt, ástunda kærleika og 
framganga í lítillæti fyrii þín- 
um Guði. Mikka 6, 6—8. 

Þegar aptur í nýja Testam. kemur verður bugmyndin enn 
göfugri og Kristur segir: Guð er andi og þeir, sem tilbiðja hann,eiga 
að tilbiðja bann í anda og sannleika ; hann kallar Guð: Föður vorn 
sem sé á himnum, o. s. frv. 

Þá er það og athugavert, að trúin á annað líf kemur eigi 
fyrir í fyrri helmingi gamla Testam. I Prédikara Salómons segir: 
,,að binii’ dauðu viti ekkert og þeir eiga engin laun framar.“ (Orðskv. 
9, 5.) og ,,það, sem fram kemur við mannanna börn, það kemur og 
fram við fénaðinn, hvorttveggja hefir sömu forlög; eins og fénaður- 
inn deyr, þannig deyr og maðurinn og allt hefir eins anda; ogmað- 
urinn hefir enga yfii'hurði yfir fénaðinn, því það er allt hégómi.“ 
(Orðskv. 3, 4.) 

Þegar loks ódauðleikahugmyndin kemur fram, þá er trúin 
jtnjög myrk og óljós og ber þó þess að gæta, að fyrst og fremst 
tagyptar og svo Porsar höfðu sterka trú á ódauðlcika sálarinnar, og 
i herleiðingunni 600—536 f. Kr. hefh' ódauðleikahugmynd Gyðinga 
iengið nýtt lífsafl hjá Persum, ef hún eigi algjörlega er þaðan kom- 
iö; í tiýja Testam. er hún orðin almenn og skín út úr hverri opnu 
þess. 

Þá er trúin á djöful og helvíti. Um þá trú er það að segja, 
að hún finnst hvergi í þeim bókum ritningarinnar, sem ritaðar hafa 
verið fyrir herleiðinguna, eða þann tíma, er Gyðingar komu úr henni, 
um 536 f. Kr. Eru því allar líkur til, að Gyðingar hafi hafc kenn- 
ingar þessar frá Persum, sem þeir voru hjá um þenna nærfelt 70 ára 
tíma, er þeir voru þar eystra. Sjáum vér þar hvernig kenningar 
þær og hugmyndir, er trúna snerta smátt og smátt eru að hreytast. 
Vanalega er hreytingin til hins betra, en þó eigi ætíð, eins og sjá 
má á þessu, því þetta er apturför í hugmynd þjóðarinnar um Guð. 
Hver sem því fer að lesa bókmenntasögu eða einhverja sögu þjóð- 
anna, er nær yfir ein 1000 ár, tælir sjálfan sig stórloga, ef hann hýst 
við, að finna þar hinar sömu kenningar hinar sömu hugmyndir frá 
upphafi til enda. Eptir hlutarins eðli er það ómögulegt og óliugs— 
andi, að finna þar hinar sömu hugmyndir um Guð og manninn, hið 
daglega líf og hið ókomna (tempora mutantur nosque mutamur in 
illis, tímarnir hreytast og vér breytumst með þeiin.) Það væri rétt 

( 

( 

i 



—91— 


eíns og vér færum að lesa sögu Rómverja, og byggjumst við, að 
finna þar hinar sömu hugmyndir um stjórnarskipun á dögum kon- 
unganna, þjóðveldisins og keisaranna, eða að ætla ser, að finna hinn 
sama hugsunarhátt ríkjandi í Danmörku og á Islandi nú og fyrir 
1000 árum í trúmálum, heimspeki, stjórnfræði og félagslífi. Slíkt er 
alvag óhugsandi. 

Gildi bókanna. Þá kemur fram spurnig sú, hvort allar hækr 
ritningarÍDnar hafi jafnt gildi, og víð nákvæma athugun getur hver 
maður séð, að það getur eigi verið. Eða hvernig ættu bækur, sem 
hin fyrsta og önnur Mósesbók, er bygðar eru á þjóðsögum fornum 
og munnmælasögum, að geta haft jafnt gildi og aðrar bækur skrifað 
ar á sögutímanum, þar sem sanna má hvern viðburð með saman- 
burði við aðrar sögur? Geta menn hugsað sér aðrar eins bækur og 
Kronikubækurnar, Konungabækurnar, Dómarabækurnar eða Jósúa- 
bókina, fullar af blóðugum styrjöldum og manndrápum, jafngóðar og 
gildar, sem æfisögu Jesú Krists. Hvort geta menn jafnað saman 
MansÖngvum Salómons, eintómu ástakvæði, við bækur sem Jobsbók 
og Esajas. En nú ber þess að gæta, að til eru eða til hafa verið 
enn jleiri bækur ritningarlnnar en þær, sem vér þekkjum í hinu svo- 
kallaða gamla Testarn. Ritningin sjálf getur um einar 15 þess kon- 
ar bækur, sem nú eru allar týndar, og eru þær þessar: 

1. Enoks spádómsbók, sjá Júdasar pistil 14, 15. 

2. Bókin um bardaga Drottins, sjá 4. Mós. 21, 14. 

3. Bók hins réttláta, eða hreinsKÍlna, (Jasher), sjá Jósúa 10, 

13. og 2. Sam. 1, 18. 

4. Bók Samúels um háttu Konungdómsins, sjá 1. Sam. 10, 25. 

5. Bók Nathans spámanns, og Gads sjáandans, sjá 1. Kron. 

29, 22. 

6. Salómons sögubÓK, sjá 1. Kron. 11, 41. 

Hinar 9 eru þessar : 

Dæmisögur Salómons, ljóð og ritgjörðir um náttúrufræði. 

Bók Seraiah. 

Bók Jehú. 

Bók Isaiah um Uzziah Konung. 

Orð sjáandanna. 

Harmagrátur yfir Hzziah Konungi. 

Bók Jeremiasar, er Jehudi brenndi. 

KronÍKubæKur JúdaKonunga. 

KronÍKubæKur IsraelsKonunga. 

Er minnst á allar þessar bæKur í ritningunni, en nú eru þær 


¥ 


k 

A. 



i 



—92— 


týndar, eða að minnsta Kosti veit enginn maður hvar þær eru níður 
Komnar. 

Þá eru hinar 14 apoKryíisKu (óegta, eiginlega þær sem á að fela) 
hæKur, sem enn eru til, og hin rómversK Kaþólsica KÍrKja telur til 
gamla Testamentisins, enn sem prótistantar allir neita, að teljast eigi í 
tölu hinna helgu hÓKa. 

Þegar til nýja Testamentisins kemur, þá er til enn fjöldi hréfa, 
guðspjalla og gjörningahóka postulanna, sem hinir gömlu kirkjufeður, 
klerkarnir og kirkjuþingin hafa neitað, að væru innblásnar af heilög- 
um anda, og eru þetta hinar helstu: 

Barnabasar pistill, (til á grískn). 

1. Klemens pistill til Korinþumanna, (til á grísku). 

2. Klemens pistill til Korinþumanna. (til á grísku). 

Niðurför Krists til helvítis, (til ágrísku og latínu). 

Reglur postulanna, (til á grísku, eþiopisku og koptisku). 

Hin 1, 2, og 3. hók Hermasar, (til á grísku og latínu). 

Bréf Ignatiusar til Efesusmanna, (til á grísku og latínu). 

Barndómsguðspjall Krists, (til á arabisku og latínu). 

Saga Jóseps af Arimaþíu, (til á grísku). 

Guðspjallið um fæðingu Maríu, (til á latínu). 

Gjörningar Pílatusar, (til á grísku og latínu). 

Alls eru þessar hækur 41, sem nú eru til, en þar við hætist enn 
heill hópur af 6 8 hókum postulanna, sem nú eru týndar, en ýmsir rit- 
höfundar hinna 4 fyrstu alda kristninnar hafa getið um, að hafi verið 
til á þeirra dögum. 

Þar eru meðal annars: 

Gjörningar Andrésar- 

Guðspjall hinna 12 postula. 

Guðspjall Bartólómeusar. 

Bréf Krists til þeirra Péturs og Páls, 

Gjörningar Jóhannesar. 

Hehreaguðspjallið. o. fl. o. fl. 

(Framhald næst.) 

i 


i 



—93— 


Athuganir við sköpunarsöguna. 

Framhald. 

VI. 

SAMDRÁTTUR EFNA OG KRYSTALLAR. 


Jafnframt því, að þokan þéttist og hnettirnir mynduðust, 
kom og fram nýtt aðdráttarafl •— : samdri'ittur efna— (v. skyldleiki 
efna, chemical affinity). Þyngdarlögmálið þrýstír efnunum saman í 
hnetti, en efna-samdrátturinn sameinir frumagnirnar og framleiðir á 
þann hátt nýja og nýja efnahlöndun. 

Ekki geta menn neitt sagt um það, hvað hið upphaflega 
frumefni sólkerfisins hafi verið. Máske það hafi verið eitt afhinum 
svokölluðu „einföldu efnum !> (efnum, sem ekki er hægt að skipta í 
aðgreind efni) eða önnur enn þá einfaldari efni, sem hin séu sam- 
hland af. Ef vér lítum til þess, hversu einfalt ofni vatnsefnið (hyd- 
rogen) er, hið léttasta efni, er menn þekkja, ef vér lítum til þess, 
hversu rnikið var af því á jörðinni í upphafi, að það liggur enn 
utan um sólina, sem kápa, mörg þúsund mílur á þykkt, að litmæl- 
irinn (spectroscope) sýnir ógrynni af því í stjörnum og stjörnu-þok- 
nm, þá ætla margir vísindamenn, að vatnsefnið sé frumefni það, er 
hin önnur frumefni hafi myndast af. Aðrir ætla, að vatnsefnið 
sjálft sé myndað af enn frumlegra efni, ef til vill líku því hinu 
létta, ókunna loptefni, er virðist liggja langar leiðir út frá hydrogen 
helti sólar. Þotta eru auðvitað getgátur, en víst er það, að mikið er 
af hydrogen í hinum nýmynduðu heimum. Önnur efni koma og 
fram á hnöttunum, sem eru að myndast. íTitrogen liafa menn fund 
ið í mörgum stjörnum og stjörnuþokum, en sólin liefir mörg affrum- 
efnum vorum og nokkra af málmum jarðarinnar í loptkenndu ásig- 
konjulagi og sýnir oss þannig, hvernig hið efnislega (chemiska) á- 
stand jarðar einu sinni hafi verið. 

Þegar jörðin kólnaði, drógust hin ýmsu efni saman í nýja 
efnasamblöndun. Einkum var það súrefnið (oxygen), er sameinaði 
sig við fiest öll önnur efni, er það gráðugt mjög og mikið ’til af 
því. Af blöndun þessari koma sýrur og sölt (oxides og acids) og, 
er það hlandaðist aptur og aptur, hvað við annað, Kom fram efnis— 



sam’blöndun sú, er klettamir og fjöllin mynduðust af. Þetta oxy- 
gen sameinaðist og hydrogen liinu mikla og myndaði „vötnin“ í sög- 
unni, eigi þó í þeirri mynd, sem sögu höfundurínn hugsaði sér þiu 
í upphafi, því að lengi fram eptir voru þau öll í gufumynd í hin- 
urn ofsalega hita hins unga hnattar. 

Engum manni er unDt, að gjöra sér hugmynd um hin vcði- 
legu öfl or hristu hina gufuþrungnu jörð, á, meðan efnin voru að 
Mandast saman. Ef efnafræðingur blandar saman oxygen og hydro- 
gen til þess að framleiða fáeina dropa af vatni, þá lýstur efnum 
þeim saman með svo miklum gný, að verkstofan hristist. En hví- 
líkir voðahvellir hafa það eigi verið, er efni þessi blönduðust srm- 
an og framleiddu höfin :í jörðinni. Og þó kunna umbrotin að haf.i 
verið enn þá ógurlegri við ýmsar aðrar efnasamsteypur. Yér þurf- 
um eigi annað, en að líta A sólina eins og hún er nú, til þess að fá 
hugmyncl um þau ógnaveður, er af þessum og þvílíkum orsökum 
ganga yfir hnettim í myndun þeirra. Á sólinni sjást blettir, er 
stjörnufræðingarnir segja oss, að séu gryfjur, hver fyrir sig miklu 
meiri ummáls, en jörðiu, en eru ýmist grafnar út eða sléttað yfir 
þær, á fáum dögum. I ofsaveðrunum, sem mynda þessar lautir, geta 
menn séð efni sólarinnar stundunr sendast hundrað þúsund mílur út 
í geyminn með meiri en hundrað mílna ferð á sekúndunni og með 
svo miklu afli, að það færi fjórar ferðir í kringum jörð vora, áður 
en það næmi staðar. Eellibyljir á jörðinni fara sjaldan meira, en 
hundrað rnílur á klukkustundinní, en vísindamennirnir segja oss, að 
byljirnir í Ijóshafi (chromosphere) sólar faii stundum með svo mikl- 
um hraða, sem fellihylur færi á hálfri mínútu frá Laurence-fljóti og 
suður að Mexico-flóa. Höfundur hinnar gömlu sköpunarsögu hefir 
máske haft Eafvindana í huga, er hann sagði: ,,og andi Guðs svam 
vfir vötnunum“, en hversu miklu máttugri anda sjáurn vér eigi hreif- 
ast á þessu ógna djúpi sköpunarinnar. 

Eptir því, sem jarðarhnötturinn kólnaði og drógst saman.þétt- 
ist gufan og varð að rennandi.efni, en hið innra var jörðin sjóðandi 
haf af bráðnum efnum; en snúningur hnattarins þandi jörðina út 
um miðjúna og heldur hún því lagi enn. Samdrátturinn og kæl- 
■ ídngin- hélt áfram, hin fljótandi efni hörðnuðu, og af kuldanum varð 
, 3 'örðin fód og þétt á yfirborðinu, og þó enn þéttari innst við mið- 
depiKnn fyrir þrýstinguna, að því, er margir jarðfræðingar ætla. En 
jafnfrEmt því, að jörðin þéttist þannig, kom nýtt aðdráttarafl til 
sögunnar, er framleiddi enn undraverðari sköpun. Þvngdarlögmál- 
ið réði hnattmynduu heimanna, efna-samdrátturinn hlandaði saman 



—95— 


Krnúogmtnum, en þetta hið nýj.a sanulráttarafl raðaði liinum ýmsu 
ognnm saman með aðdáanlegri samræmi og fegurð og myndaðí 
JiTystallana. 

Til þess að geta séð þessa miklu krystalla-sköpun í allri sinni 
fegurð og fjölbreytni, þá þurfum vér eigi annað, en að skoða hin— 
ar elstu grjóttegundir. Yér getum meira að segja séð hana, ef vér 
tiikum hnefafylli vora af sandi. Þar í sjáum vér, kvarts-gimstoin— 
ana ýmist alveg gagnsæja eða þá með liinni smágjörðustu blöndun 
hins rósrauða og fjólubláa litar. Eru þeir enn þá undrafagrir, þó 
að sjórinn hafi velkt þá í sandinum um þúsundir ára. Getur steina- 
fræðingurinn rakið spor þessarar gömlu krystallasköpunar, sem er 
svo ljómandi fögur, en leyndardóm hennar getur hann aklrei ráðið. 
Hvað sem vísindamaðurinn segir, þá mun skáldið ætíð sjá verknað 
liins guðdómlega anda fegurðaiinnar, er liann leggur á jörðina þetta 
gxanit-stólpagólf mílum sainan á þykkt, eða, er hann lítur hina undra- 
verðu fjölbreytni og skraut litanna og kristallamyndanna, svo reglu- 
legt, en þó svo leyndardómsfullt. 

011 þessi sköpun heldur einlægt áfram. Frumefnin eru dag- 
lega að blandast aptur og aptur og framleiða önnur efni. I hvert 
skipti sem vér kveikum eld. og í hvert skipti sem vér drögum and- 
ann blandast oxygen (súrefni) við carbon (kolefni) og myndar car- 
bonic acid (kolsýru) sem er eitt aðalefnið í samsetningu kalkstein— 
anna og marmarans. I hvert skipti, sem vér kveikjum á lampa, þá 
blandast súrefni loptsins saman við vatns'efni (hydrogen) olíunnar, 
og framleiðir í sameiningu vatnið, er stundum sést safnast saman á 
lampaglösum í smúgjörvu gufulíki. I sumarskúrunum sjáum vér 
vatnsgufuna þéttast saman og mynda regndropana, er stundum hardna 
við kuldann og v r erða að hagli. Á hverjum frostpolli sjáum vér 
krystallagólf yfir vatninu. í hverri frostrós á gluggarúðunni, í 
hverju snjókorni vetrarins sjáum vér skapara heimanna raða ögnun- 
um saman og mynda úr þeim undurfagra heild. Ætíð og allstaðar 
er hinn Sicapandi andi sí-staifandi að blöndun efna og myndun kryst- 
alla. - 

(Framhald næst.) 


Sem svar i.pp á svívirðingar-áhlaup Jónasar Stefanssonar á mig í 
Lögberg 31. mai 1893 vil ég benda mönnum á framanprentaða fermingar- 
rœðu. Af henni geta menn séð, hvort ég sé'sá djöfull í mannsmynd, sem 
grein Jónasar bendir á. Þar og í „Dagsbrún“ geta menn séð. hvort ég 
fer í felur með skoðanir mínar. , Rœðan erfjarri því að vera lúþersk, og 
svo mun „Dagsbrún,, þykja. Ég hefi lengi búist við því, og bjóst við 



I 


—96— 


því þegar í fyrstu, er ég byrjaði á stefnu þessari, að tilraunir yrðu gjörð- 
ar, að svipta mig œru og atvinnu, en ég œtlaði mér að reyna, aðbera það. 
Þeir, sf m hafa þekkt mig lengst hér vestra, geta best borið um hdttalag 
mitt, eg mun að líkindnm gjöra það; án þess ég leggi þeim orð í munn. 

'to • 

M. J. Skaptason. 


-Menn geta búist sinni eigin hégómagirnd, en sá fatnaður er svo gagn 

sær að hver einasti maður sér í gegn um hann 

-Vinaleg orð eru blóm þau, er hver og einn getur látið spretta þótt 

hann eigi ekki ferhyrningsfet af landi. 

-Ef vér ekki heíðum neina galla þá mundum vér eigi hafa jafnmikla 

skemmtun af því að finna þá hjá öðrum. 

—i—Einknnn manns eins iinna menn með því að meta verk hans en eigi 
•orð lians. [uOur Soc. Journal“ 

— LEIÐRÉTTING: í síðasta mimeri af „Dagshrún" hls. 68. 11.1. 
að neðan hefij mis-prentast lleqister of Israel fyrir Relie/ion of Israel. 

BORGAÐ hafa „DAGSBRÚN“ I. ár. 


Páll Magnússon 
Guðm. í innsson 
Vlrs. Ingib. S. Jónsd. 
Þór. Þorkelsson 
B. Kristmundsson 
Rev. Pétursson 
Kr. Hannesson 

8tefán Oliyer. 

Bergrós Jónsdóttir 
Krkstián Jónsson 

Einar Olafsson. 

Eyólfur Evólfsson 
Halldó r_ J ónsson 
Guðm. Ólafsson 


Selkirk, 

$1,00. 

Gísli Arnason IVinnipeg, $l.oo 


1,00. 

Jósef Skaptason 

„ 1.00 


o.5o. 

Hiálmar Guðmnndss. 

„ 1.00 


o.5o. 

Kristinn Stefánsson, 

„ 1.00 


o,25. 

Steíngr. Guðvarðss. 

„ 1.00 

Winnipeg 

, 1,00. 

Capt. J. Helgason 

„ 1.00 

n 

1,00. 

Sig. Bárðarson 

1.00 


1,00. 

S.*J. Jöhannesson 

1.00 


1,00. 

.Tón Sigurðsson. Victoria l.oo 


1.00. 

Jónas Samúelsson 

„ 1,00 


1.00. 

Þorst. H, Arngrímss. 

„ 1.00 

* • 

1.00. 

Jóh. P. Arnason. 

•Gimli, l.oo 


1.00. 

.Tón Hildibrandsson 

Hnausa, l.oo 

>> 

1.00. 

Miss G. E. Dalmann 

„ 1-00 


Sunnanfari. 


Útsölnmenn SUNNANFARA í Vesturheimi era: 
Chr. Ólafeson, ö75 Main Str., Winnipeg; Sigfús Berg 
mann, Garðar, N. p.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Álinn., og G. M. Thomp- 
son, Gimli, Man. Hr. Ghr. Glafsson er aðalútsölumaður blaðsins í Can- 
ada og hefir einn útsölu á því í Winnipeg. Verð $1.00. 


Utsölumenn blaðsins biðjum vér svo vel gera, að endursenda það af 
blaðinu, sem þeir hafa ekki von um að seljist. 

Hvc nær sem kaupendur .að. 7r DAgShtÚn“ skipta nm bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að'senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson. 


f)3FG. M. Thompson, er busiþ&ss mána'jer“ o<j féhirðir fyrir blaðið. 

,,DAGSBRÚN“ kemur út einu simu á mánuði hverjum, verð $1.00 

um árið í Vesturheijni; greiðist fyrir fram-Skrifstofa blaðsins er hjá 

Magn. J. Skaptason, Gimli, Man. Canada. 


Prentuð hjá G. M. Thompson — Gimli. 















